CAN NEWYDD, 


Am y Cyfnewidiad a gymer le ar 
Drigolion y Byd, trwy waith y 
Railroad Newydd, 
| — 

I Holl Gymry mwyn caredig llon, 
A phawb i gyd trwy'r byd o'r bron, 
Mae genyf gân na chlywsoch chwi 
Erioed o'i gwell o'm genau i; 
Mi ganes lawer cyn y nawr, 
Fel proffwyd am y Railroad fawr, 
Ond 'nawr mae'r Railroad wedi dod, 
A'i gwaith yn amlwg is y rhod. 


2 Mae llawer teulu 'nawr mi wn, 
A'r gist yn swnio fel y drwm, 
Ond eto i gyd na lwfrhewch, 
Mae'r dydd yn dod ei llanw gewch 
Fe fydd y labrer bach cyn hir, 
A'i ginio dwym a'i dabl bîr, 
Â'r aur yn singlan yn ei god, 
Mae gwaith y Railrod wedi dod. 


9 Er fod y tatws wedi ffoi, 
"Does dim i wneud mae'n rhaid ymroi, 
Daw modd cael ymborth yn eu lle, 
Trwy waith y Railroad yn ddible; 
Tra byddo iechyd mewn mwynhad, 
A gwaith i weithwyr yn y wlad, 
Fe ddylai pob dyn lawenhau, 
Am waith y Railread yn ddilai. 


4 Fe gaiff yr aur a'r arian mawr 
E?u twmlo o'u llochesau nawr, 
A'u rhanu yma rhyngom ni, 
Trwy waith y Railroad braf ei bri: 
Wel íi yw'r dyn os byddaf byw 
Tra paro gwaith y Railroad wiw, 
Mi af i Lacharn fel hen ffox, 
Fel caffo'r gweithwyr fflwcs a choes, 











y 


5 Os darfu Twm a'm wncwl Shom, 
Am waith y Railroad glywed son, 
Mae Twm yn dawnsio yn ddi-stop,, 
A Shon yn canu'r hen bintop; 

Nid rhyfedd os bydd modryb Shan 
Yn gwawdd eì ffryndiau oll yn mla'n;. 
Gael sharo'r iar a'r pedwar cyw, 

Fel gwledd o barch i'r Railroad new. 

G A phawb o'r gwragedd yn ddible: 
Trwy'r ardal hon gaiff yfed tê, 

Heb achos tolio'r siwgr gwyn, 

Wel cenwch glod i'r Railroad hyn; 
Ac yntau'r gwr fu'n cario'r cwd 
Ar fyr gaiff biso'r brandy brwd; 


. Fe red tylodi ffwrdd o'r wlad, 


Mae gwaith y Railroad mewn mwynhade. 

7 A phawb o'r byd sy'n magu plant 
Gaiff bob melusdra at y dant; 

Bydd rhôst a berw hanner dydd, 

A thê prydnawn, i Dafy'r crydd ; 
Daw menyn mwyn, a bara can, 

A chig yr wydd, wrth swydd, i Sam: 
Bydd pawb a'u boliau fel y bêl 

Trwy waith y Railroad yn ddi gel. 

8 Fe gaiff y cawl a'r bwdram crai 

Eu llwyr ddifalio gan bob rhai; 

Yr enwyn hefyd gyda'r maidd 

F foch Wil Huw gael byw o braidd ;: 
Wel dyma gyfnewidiad gwych, 

Bydd mochyn mawr, a chwarter ych, 
Yn llanw simne'n wncwl Dan, 

A phawb o'r gweithwyr every one. 

6 A'r hen Síon gloff wrth halio prid6. 
Gaiff ennill saith â chwech y.dydd;. 
Pe cadwe'i ge'l-fel Kangaroo, 

Ennillai chweugain mi wna'm llw 5. 
Ond etto i gyd mae ceffyl Shon. 
Yn cario diogi lon'd ei gro'n; 





3 


A Shon ei hun mi fentra ddweyd, . 
Nad oes ei bydrach wedi wneyd. 
10 A phawb o'r gweithwyr yma thraw, 
O dri a chwech ì dri anaw, 
Hwy allan ennill every day, 
Tra gwaith y Railroad yn parhau ; 
Os felly fe fydd Dai Cwm Coch 
A jo dobacco lon'd ei foch ; 
Fe ddaeth yr amser yn ddible 
I Neli'r Post cael tost a thê. 


11 Pan ddelo'r Railroad fawr i ben. 
Fe werthai Shon ei gaseg wen, 
Gael mynêd i London gyda'r tiain 
Ar fyr o dro yn fwbach brain; 
Fe red yr engine fawr ei swn 
Fel. cadno coch o flaen y cŵn, 
A gwych gerbydau ar ei hol, 
.Fel iar a chywain Besy'r Ddôl. 
12 O London Town i Newport wiw,, 
Bydd swn cerbydau hardd ei lliw ! 
Y Feni fwyn a'r Nantyglo, 
Fydd yn cydwaeddu Tallyho ! 
Bydd bechgyn Rumni yn y man, 
A merched Dowlais, every one 
Yn ffoi1 Lundain fawr a man, 
Mewn cerbyd gyda'r engine dan. 


19 O Droedyrhiw i'r Pentrebach 
Mi wn bydd chwerthin wich di wach ; 
A bechyn Merthyr gyda hwy 
Ail 'mofyn wedgan os.nid dwy 5. 
Bydd pawb o dylwyth Aberdar 
Ag aur ac arian yn mhob dra'r ; 
A Hirwaen hefyd gyda hyn, 
Bydd pawb trwy'r lle a'i boliau'n dyn, 
14 I Gastellnedd daw rhyfedd fraint, 
Nis gallaf fi ddim d'wedyd faint, . 
Fe rhed tylodi ffwrdd o'r dre,. 
A llawnder llon ddaw yn ei le; 











& 
Bydd Abertawe cyn bo hir, 
Yn storio aur ac arian pur ; ì 
A thref Llanelli yn ddilai 
Gaiff pob rhyw lawnder heb ddim trai. 


15 Bydd merched bach Carmarthen Town, 
A shawlau sidan with new gown, 
A'r bechgyn ieuenc yn ddible, 

Gofleidio 'rhai'n yn llon trwy'r lle; 
Yn Llaníihangel gyda brys 

Daw modd i fyw heb golli chwys; 
Â holl drigolion tref Sant Clair, 
Gaiff rum a dwr mor siwr a'r ser. 


16 Wel dyma sway i'r Hen Dy Gwyn,' 
Y brandy brwd a'r Holland gin; 
Ddaw lawr o Lundain gyda'r train, 
Fel rhedai'r dwr dros rhiw Llwynbrain ; 
Fe fydd rhyw syndod gan bob gwr 
Trough Narberth town "rwy'n eithaf siwr, 
A phawb yn gwaeddi'n llon trwy'r lle, 
Fod aur yn llon'd ei logell e'. 


17 Bydd Abergwaun ar hyn o dro. 
'Yn dweyd, 'To London we willgo 
Wel dyma spri i Abergwaun, 
Gael gweled Lloegr gyda'r train ;. 
A merched Mathry yn ddilai YW 
Caiff brofi. cusan Dic a Dai; 
Ac ni bydd un o'r rhai'n cyn hir, 
Yn ochain mwyach am gael gwyr... 


18 Wel dyma yw nymuniad i, 
Sef cael yr holl addewais i, 
A chyda'r gair 'rwy'n cau fy mhen,. 
Dewch chwithau'n mlaen gael can. Amen 


LEVI GIBBON, Cwmfelyn, a'i cant. 





